î 











A'R FARWOLAETH 


Mrs. JANE. WILLIAMS, 


6 mretteni, 
GWRAIG Y PARCHEDIG 
JMr. Thomas Williams, 

GWEINIDOG YR YMNEILLDUWYR YN BETHESDA; 

SWYDD FORGANWG, 
Yr hon a hunodd yn yr Arglwydd, Hydref 24, 1827, 

yn68o Oed. 
GAN THOMAS RATOLIFT. 

Siommedig yw ffafr, ac ofer yw tegwch: ond benyw 
yn ofni yr Arglwydd, hi a gaiff glod.—*SOLOMON. 





1. CLYWAIS newydd trwm galarus, 
Un o'r tryma i mi'r erioed, U 
Er fy mod i yn ei erfyn, 
Ddyddiau ronyn cyn ei ddo'd, 
Fod Meistress WILLIAMS o Drefflemin; 
Ffyddlon fam yn eglwys Dduw, 
Wedi cyrhaedd pen ei therfyn, 
Pob munudyn oedd hi'n fyw. 
2. Teimlais hiraeth yn fy enaid, 
Gwelais golled gyda ni, 
Yn y byd ag yn yr eglwys, 
Ac yn ei theulu trefnus hi; 
Gwn nas gallaf byth i adroedd 
Yr hyn a haeddoedd yn fy mhyw, 
Rhaid priodoli ei gweithredoedd 
I gyd i ras yr Arglwydd Dduw. 
$. Anwyl Chwaer ac Ffengyles, 
'Ti ddihengaist yna fry, 
Uwch y swn a'r terfysgiadau, 
— A'r temtasiwnau gyda ni; 
Er i gystydd blin a galar, 
Ddylin yma hyd y bedd, 
(Goddiweddaist wir lawenydd, 
'Nawr o fewn y wlad o hedd; 












4. Collwyd mamaeth Gweinidogion, ., 
Lletty clyd a groeso llawn, ŵ 
Peb cynaliaeth idd ei natur, 

Yn y boreu a'r prydnawn ; 
Nid anghofiodd ddim o'r tlodion, 
Rhoddi hefyd iddynt hwy, 

A dilladu rhai anghenus 
Pethau gweddus mwy na mwy. 
8. Gwraig rhinweddol idd ei phriod, 
Gwerthfawrocach iddo fe ; 
Nag aur Peru, na pherlau'r India, 
Na'r holl drysorau dan y ne' ; 
Byth yn bwyta bwyd segurllyd, 
Trefnu ei thy a'i chelloedd llawn, 
Byw yn wresog yn yr yspryd, 
O las foreu hyd brydnawn. ar 
6. Ei phlant hî gododd mewn gweddeidd-dra; 
Gwisgoedd addas iddynt cìywch, 
ì Cyfatebol idd ei galwad, 
Dim yn îs na dim yn uwch, - 
Wedi ei codi mewn dysgeidiaeth, 
Manteision helaeth iddynt fyw, 
A phobllawnderidd eillôni, 
'Trwy fodd ei Tad i foddio Duw. " 
4. Trefnu ei theulu mewn doethineb, 
Pob peth yn ei pryd a'i le, - 
Craffu ar ffyrdd y tylwyth ammod, 
Rhoddi y rheini i ras y ne', 
Ai gyrru i'r odfaeon hefyd, 
Edrych rhoddai Duw rhyw bryd 
Edifeirwch gwir i fywyd, 
Cyn ymado byn o fyd. 
8. Wyth a thrugain o flynyddau 
Yn y byd bu yma yn byw, 
Naw a deugian ilawn a dreuliodd, . 
A1 gwedd yn hardd yn eglwys Dduw; 
Byw mewn ecoeriad at yr achos, 
Gwrêsog yn yr Yspryd Glan, iN 
Caru'r brodyr yn ei chalon, >>. A 
(aled Sion fawr a mân, 1 2 i 3 9 G 
9. Pleser oedd i gael eì chlywed, Ll in 
Lawer gwaith yn frig y nos, WG g*r iA 





























































Mewn cyfarfod neillduedig, 
Yn son am Iesu Grist a'i groes 
Weithiau yn achwyn ami hunan, 
Weithiau yn canmol am ei ras, 
Para i ddadleu rhyw addewid, 
Mewn peraidd glod wrth brofi'r blas, 
10, Llawer o fendithion grasol, 
Gwenau siriol Yspryd Duw 
Gafodd yma yn ei bywyd, 
Cyn dychwelyd ato i fyw; 
Ar addewidion yr Ysgrythyrau, 
Bywioliaetha ddydd a nos, 
Pwyso am helaeth Iachawdwriaeth, 
I gyd trwy aberth mawr y groes, 
11. Hi ddywedai gyda phleser, 
Am flas a chryfder geiriau Duw, 
Sydd yn y Drydedd o'r Phillipiaid, 
Pan yr oedd hi eto yn fyw, 
Yr hwn yn wir a gyfnewidia 
Fy ngorph er gwaeled yw e' 'nawr, 
A'i wneud yn ogoneddus debyg 
I sanctaidd gorph fy Arglwydd mawr, 
12. Yr hwn yn ol ei nerthol allu, 
Pob peth yn gweddu iddo ef, 
Daear, uffern, a'i thrigolion, 
A phob achosion yn y nef; 
A'r marwolion yn ei beddau, 
Dan gloion angau mwy na mwy, 
A gant ei codi yn fyw iì fynu, 
A mi pryd hyny gyda hwy. 
15. Hi dreuliodd hir flynyddau yma, 
Mewn cystyddiau (rymion.iawn, 
A'i ffydd yn sylfaen idd ei gobaith, 
Am yr lachawdwriaeth lawn, 
Nawr ei ffydd a drodd yn olwg, 
Ai gobaith hefyd yn fwynhad, 
Yn gweled Iesu yn awr yn amlwg, 
Yn eistedd ar ddeheulaw'r Tad, 
14. Yna yn syllu ar eì Berson 
Sanctaidd gogoneddus ef, a 
Yr yspryd eang yno yn hawddgar, 
Yn drachdio'r llawnder yn y ncf; 








4 


Bywioliaethu yn ysprydol, 
Pethau nefol oll ìi gyd, 
Perffaith gariad yn ei henaid, 
Mewn cymmeriad gwyn ei byd. 
15. Mae rhyw ddychymyg i i mi'n dywedyd, 
Pan aeth hi mewn i'r nefoedd draw, 
I Rachel, Sarah, a Rebecca, 
Fel ymaflyd yn ei llaw, 
A Iesu yn dywedyd wrth ei yspryd, 
Cai bob gwynfyd sydd a bod, 
Dyna meddwl Iesu anwyl, 
'Ti yn gwbwl gaiff y clod. 
16. Mae yn awr yn gwel'd yr hwn sy'n Ed 
Âr yr orsedd yn y nef, 
Fel maen Iaspis, ag fel Sardin, 
Nid mor bur a'i olwg ef: 
Enfys gwyrdd, sef lliw. Smaragdis, 
Ô mor. hapus ydyw'r bod, 
A'r Brenin Iesu yn dehongli. 
Yr hyn a fu a'r hyn sy fod. 
17. Yr holl henuriaid, partriarehiaid, 
A phroffwydi ffyddlon Duw, 
A'r angylion, apostolion, 
A miloedd o ysprydion byw, 
A'i coronau ar ei pennau, 
Gynau gwynion yno gyd, 
Cyfiawnder lesu yn ei harddu, 
Mewn uchel swydd o swn y byd. 
18. Hi ddywedai ychydig cyn ymadael, 
Wrth ei phriod ar y llawr, 
Ni ddychwelai eto attoch, 
'Rhwy'n ymadael a chwi 'nawr, 
Chwi ddewch ato'i mhen gronyn, 
1'r breswylfa lonydd wiw, 
Codwch fel gwnaeth Dafydd dduwiol, 
I wneud eich swydd yn deml Dduw, 
19. Hi ganodd lawer cant o weithiau, 
Yn Bethesda gyda ni, 
A'i llais ar adsain fel yr organ, 
Yn datgan clod eini Arglwydd cu ; 
Yn awr yn canu clod i'r Iesu, 
Mewn gwell cwmni yn y nef, 











! 
! 


















o 


*'n rhoi anrhydedd, parch, a'r mawredd, 
Byth heb ddiwedd iddo Ef. 
20. Bendith bryniau tragywyddoldeb, 
Ar dy holl berthynasau byth, 
Ar dy blant ag ar dy wyrion, 
Fel dyferion rhif y gwlith ; 
Cafod ffrwythlon Iachawdwriaeth, 
Bendith helaeth i bob un, 
Yw dwyn i adnabod Iesu'n briod, 
Fel y cefaist ti dy hun. 
21. Peggy, Peggy, mor hiraethlon, 
Ydwyt yn y byd yn byw, 
'Nawr yngwlad y galarnadau, 
Ymgysura yn dy Dduw; 
Llef am nerth ì rodio'r llwybrau, 
Deddfau'r nef yn llwyr bob cam, 
A'th obaith yn yr Iachawdwriaeth, 
Mor helaeth ag y gwnaeth dy fam, 
22. Thomas, John, dau Fab anwylau, 
Mae'r holl Ysgrythyrau yn gytun, 
Yn dweud am noddfa i'ch enaidrau, 
A grasusau Duw ei hun ; 
Gweddiwch, llefwch, am adnabod 
Iesu'n briod yma 'nawr, 
Cewch weled eto eich mam yn trigo, 
Mewn gwell lle nag ar y llawr. 
23. Chwithau Mhrawd parchedig hawddgar, 
Er colli cydmer dyner glyd, 
Doedd yr ammod i fod yn briod, 
_ Hyd angau'n bod a_thyna gyd ; 
Ond mae cyfammod Duw yn Iesu, 
Mi wn eich bod yn credu'r son, 
_ Yn y bywyd, yn yr ail fyd, 
Fel cadarn graig i wraig yr Oen. 
24. Ymwrolwch fel Gideon,. 
Duw sy'n ffyddlon gyda chwi, 
I godi eich yspryd yn y gofid, 
Treiliwch fywyd gyda ni; 
Pregethwch helaeth Iachawdwriaeth, 
Gweinidogaeth angau'r groes, 
Na wnewch attal cyn ymado, ' 
. Tra parhao hyd eich oes. 












8 





25. Angau, gelyn anghymodlon, 
_ Didrugaredd wyt t erioed, 
Rhanu rhwng perthynasau nesaf, 
Ac anwylaf sydd yn. bod, 
Mawr mor helaeth yw'th lywodraeth : 
Lladd dynoliaeth rhif y dail, 
Ond fe'th ddinystrir rhyw ddiwrnod, 
Trwy, awdurdod Adda'r ail. 
.26. Felly 'r bedd tranciedig creulon, 
_ _ /Does gweld dy. ddigon ì i tì byth 
Er cadw yno dan dy gloion, 
Gyrph duwiolion rhif y gwlith ; 
.Mae y funud wedi threfnu, 
Colli'th allu arnynt hwy, 
Er mor helaeth yw'th lywodraeth, 
Ble bydd dy fuddygoliaeth mwy. 
27. Mae hiraeth trwm a swn hiraethlon 
'Nawr yn Sion ar ei hol, 
Gwaith colli mam a mamaeth dawel, 
Am nas dychwel byth inol, 
Ond mai collad Sion rasol, 
Yn glod tragywyddol idd ei Duw, 
Ynghyd ag elw idd ei yspryd, 


2 


'Trwy dwyn o'i phoen oedd ynddo yn byw» 


28. Tithau'r ganghen sy'n Bethesda, 
Mi wela'th ddagrau fel y gwlith, 
' Âm colli un o'r rhai ffyddlona 
Erioed fy yma yn ein plith ; 
Rhaid distewi a bod yn dawel, 
Dyma fel sy rhaid ei bod, 
Ni symudwyd craig yr arfaeth, 
Er mwyn un fam na thad erioed, 
29. Er fod Crist yn trigo ynot. 
Yma Sïon ar y llawr, 
Y corph sydd farw o herwydd pechod, 
Hyd yr adgyfodiad mawr ; 
Ond yr yspryd sydd yn fywyd, 
"O hefwydd pur gyfiawnder Duw, 
Dyna'r ffordd sy wedi ei threfnid 
I gadw corph ag enaid byw. 
30. Y mae hiraeth yn fy enaid, 
Am gael gwcl'd y boreu wawr, 














, 




















(i 


Pan gwelir Sion wedi codi 
Yn llu i'r lan o lwch y llawr ;. 
Colyn angau wedi lyngeu 
Gan fy Iesu mawrei hun, 
Mae rhyw obaith yn ddirhagraith, 
Er amherffaith byddai'n un. 
91. O's bydd neb o'r byd yn holi, 
Ble mae'n llechu yny llawr, ., 
Mae chorph hi'n BOND yn Bethesda, 
Hyd yr adgyfodiad mawr; 
Yr hwn a gododd Crist i fynu, 
Cyfyd hithau, dyna fraint, 
Uno ei yspryd yn y bywyd, _ 
Tragywyddol glod yw bod yn Saint. 
92. Dynolryw a enir yma, 
Byr yw'r dyddiau yn y byd, 
Llawn o helbul a blinderau, 
Mae'n gystuddiau bron i gyd ; 
Fel blodeuyn y daw allan, | 
Buan torir ef i lawr, 
Ac fel cysgod gwag fe gilia, 
I fyd y sylweddoldeb mawr. 
83. Pan daw Iesu a'r y cwmwl, 
Yng ogoniant hardd y Tad, 
Ynghyd ac udgorn Duw yn canu, 
— A'r meirw yn codi ar eitraed, 
Â'r duwiolion byw pryd hyny 
Yn gwladychu ar y llawr, 
Mewn un foment a newidir 
Gyda swn yr udgo?n mawr. 
24. Cawn ein cipio i'r cymylau, 


I gwrdd a'n Arglwydd, rhyfedd yw, FU 


Cael ei weled imewn gogoniant, 
Dyna ddiben cariad Duw ; 
Bod pob amser yn eiolwg, 
Edrych beunydd ar ei wedd, 
Gwleddoedd melus Iachawdwriaeth, 
Byth o fewn y wlad o hedd. 
85. Cawn fod yn ysprydol debyg, 
Nid mewn graddau gormod yw, 
Ond mor debyg ac y trefnwyd, 
I ni oll yn arfaeth Duw ; 
Tel dygesom ddelw Adda, 
Yr Addo cyntaf ar y llawr, 















Ŵ 8 


Gweler arnom ddelw Iesu, ^. 
Byth i dragywyddoldeb mawr. 
96. Holl gymmanfa cynulleidfa, 
Cyntaf-enedigion Duw, 

Rhai ysgrifenwyd yn y nefoedd, 
Cyn ein geni erioed yn fyw, 
Holl fwriadau mawr yr arfaeth, 

A gyflawner arnyut hwy, 
Heb frychêuyn bach na chrychni, 
Byth yw weled arnynt mwy. 
87. Rhad yw trefn Iachawdwriaeth, 
Rhad yw prynedigaeth dyn, 
Rhad oedd dioddefiadau Iesu, 
Medd trigolion nef yn un, 
Rhad yw'r alwedigaeth sanctaidd, 
Rhad a rhoddodd fodd i fyw, 
Rhad yw holl rasusau'r nefoedd, 
Rhad i gyd yw doniau Duw. 
99. Mae marwolaeth y duwiolion, 
Yn galw arnom ï barhau 
I ddiwigio yn ein yspryd, 
Rhag bod barn yn agosau, 
Bod yn ddyfal wrth yr orsedd, 
Codi baner Calfari, 
Am awelon yr ail eni, 
Fod yn chwythu gyda ni. 
99. Iesu yr testun, Iesu yr bregeth, 
Iesu yr ddeddf, a Iesu yr ffydd, 
Medd fy enaid wrth fyfyrio, 
Felly mae ac felly bydd ; 
Iesu Mhrenin am Offeiriad, 
Iesu Mhrophwyd mawr ei ddawn, 
Yw fy ngraig am dinas noddfa, 
Yn y boreu a'r prydnawn. 
40. Iesu bugail mawr y defaid, 
Iesu ngeidwad a fy ngrym, 
T ynu'r lesu o'r Ysgrythyrau, 
Dyna ngrefydd innau'n ddim ; 
Tra byddo Iesu ar yr orsedd, 
Fri yn eiriol yn y nef, 
Y mae gobaith 1 bechadur, 
“Yn ei enw anwyl ef. 


oW. a G. Bird, Argraffwyr, Caerdydd: | 


